PARA SA MGA MAGULANG 


Narito, ang mga bata ay mana sa Panginoon: at ang bunga ng bahay-bata ay kaniyang gantimpala. 
Psalm 127:3 

Siyang hindi namamalo ay napopoot sa kaniyang anak: nguni't siyang umiibig sa kaniya ay 
pinarurusahan siya ng maaga. Proverbs 13:24 

Sa pagkatakot sa Panginoon ay matibay na pagtitiwala: at ang kaniyang mga anak ay magkakaroon ng 
dakong kanlungan. Proverbs 14:26 

Paluin mo ang iyong anak habang may pag-asa, at huwag mag-alala ang iyong kaluluwa sa kaniyang 
pag-iyak. Proverbs 19:18 

Ang kamangmangan ay nakatali sa puso ng isang bata: ngunit ang pamalo ng pagtutuwid ay 
magpapalayas nito sa kanya. Proverbs 22:15 

Huwag mong ipagkait ang saway sa bata: sapagka't kung iyong hampasin siya ng pamalo, hindi siya 
mamamatay. Hahampasin mo siya ng pamalo, at ililigtas mo ang kanyang kaluluwa sa impiyerno. 
Proverbs 23:13-14 

Ang pamalo at ang saway ay nagbibigay ng karunungan: nguni't ang batang pinabayaan sa kaniyang 
sarili ay nagpapahiya sa kaniyang ina. Ituwid mo ang iyong anak, at bibigyan ka niya ng kapahingahan, 
00, bibigyan niya ng kaluguran ang iyong kaluluwa. Proverbs 29:15,17 

At lahat ng iyong mga anak ay tuturuan ng Panginoon: at magiging dakila ang kapayapaan ng iyong 
mga anak. Isaiah 54:13 


Siya na umiibig sa kanyang anak ay nagpapadama sa kanya ng pamalo, upang siya ay magkaroon 
ng kagalakan sa kanya sa wakas. Siya na nagpaparusa sa kaniyang anak ay magkakaroon ng 
kagalakan sa kaniya, at magagalak sa kaniya sa gitna ng kaniyang mga kakilala. Siyang nagtuturo 
sa kaniyang anak ay nagdadalamhati sa kaaway: at sa harap ng kaniyang mga kaibigan ay 
magagalak siya sa kaniya. Bagaman ang kaniyang ama ay mamatay, gayon ma'y siya'y waring 
hindi patay: sapagka't siya'y nag-iwan ng isa na gaya niya. Habang siya ay nabubuhay, nakita niya 
at nagalak sa kanya: at nang siya ay namatay, siya ay hindi nalulungkot. Siya'y nag-iwan sa likuran 
niya ng isang manghihiganti laban sa kaniyang mga kaaway, at isa na gumaganti ng kagandahang- 
loob sa kaniyang mga kaibigan. Siya na nagpapalabis sa kaniyang anak ay tatalian ang kaniyang 
mga sugat, at ang kaniyang mga bituka ay manginginig sa bawa't iyak. Ang kabayong hindi nabali 
ay nagiging matigas ang ulo: at ang bata na pinabayaan sa kaniyang sarili ay magiging ganun din. 
I-spoil mo ang iyong anak, at tatakutin ka niya: makipaglaro ka sa kaniya, at dadalhin ka niya sa 
kalumbayan. Huwag kang makipagtawanan sa kanya, baka ikaw ay magkaroon ng kalungkutan sa 
kanya, at baka ikaw ay magngalit ng iyong mga ngipin sa huli. Huwag mo siyang bigyan ng 
kalayaan sa kanyang kabataan, at huwag kang kumindat sa kanyang mga kamangmangan. lyuko 
mo ang kaniyang leeg samantalang siya'y bata pa, at paluin mo siya sa tagiliran samantalang 
siya'y bata, baka siya'y maging matigas ang ulo, at maging masuwayin sa iyo, at sa gayo'y 
magdala ng kalungkutan sa iyong puso. Paluin mo ang iyong anak, at pagtrabahuin mo siya, baka 
ang kaniyang kahalayan ay maging kasuklam-suklam sa iyo. Ecclesiasticus 30:1-13 


PARA SA KABATAAN 


Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina: upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupain 
na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Dios. Exodus 20:12 

Anak ko, huwag mong hamakin ang pagkastigo ng Panginoon: ni mapagod sa kaniyang 
pagtutuwid: Sapagka't ang iniibig ng Panginoon ay kaniyang itinutuwid, gaya ng isang ama sa 
anak na kinalulugdan niya. Proverbs 3:11-12 

Ang mga kawikaan ni Solomon. Ang pantas na anak ay nagpapasaya sa ama: nguni't ang 
mangmang na anak ay ang kabigatan ng kaniyang ina. Proverbs 10:1 

Dinggin mo ang iyong ama na bumuhay sa iyo, at huwag mong hamakin ang iyong ina kapag 
siya ay matanda na. Proverbs 23:22 

Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito ay matuwid. 
Igalang mo ang iyong ama at ina: na siyang unang utos na may pangako, Upang sa iyong 
ikabubuti, at ikaw ay mabuhay nang matagal sa lupa. Ephesians 6:1-3 

Igalang mo ang iyong ama ng iyong buong puso, at huwag mong kalimutan ang kalungkutan 
ng iyong ina. Alalahanin na ikaw ay ipinanganak sa kanila: at paano mo sila masusuklian para 
sa mga bagay na kanilang ginawa para sa iyo? Ecclesiasticus 7:27-28 


Dinggin ninyo ako na inyong ama, Oh mga anak, at gawin ninyo pagkatapos, upang kayo'y maging ligtas. 
Sapagkat binigyan ng Panginoon ang ama ng karangalan sa mga anak, at pinagtibay ang awtoridad ng ina 
sa mga anak. Ang sinumang gumagalang sa kanyang ama ay gumagawa ng katubusan para sa kanyang 
mga kasalanan: At ang gumagalang sa kaniyang ina ay gaya ng nag-iimbak ng kayamanan. Ang sinumang 
gumagalang sa kanyang ama ay magkakaroon ng kagalakan sa kanyang sariling mga anak, at kapag siya 
ay nagdarasal, siya ay didinggin. Ang gumagalang sa kanyang ama ay magkakaroon ng mahabang buhay: 
at siya na masunurin sa Panginoon ay magiging kaaliwan sa kanyang ina. Ang may takot sa Panginoon ay 
pararangalan ang kaniyang ama, at maglilingkod sa kaniyang mga magulang, gaya ng sa kaniyang mga 
panginoon. Igalang mo ang iyong ama at ina kapwa sa salita at sa gawa, upang ang isang pagpapala ay 
dumating sa iyo mula sa kanila. Sapagkat ang pagpapala ng ama ay nagtatatag ng mga bahay ng mga 
anak, ngunit ang sumpa ng ina ay nagbubunot ng mga pundasyon. Huwag mong ipagmalaki ang 
kahihiyan ng iyong ama, sapagka't ang kahihiyan ng iyong ama ay hindi kaluwalhatian sa iyo. Sapagkat 
ang kaluwalhatian ng tao ay mula sa karangalan ng kanyang ama, at ang ina sa kahihiyan ay kadustaan sa 
mga anak. Anak ko, tulungan mo ang iyong ama sa kanyang katandaan, at huwag mo siyang pighatiin 
habang siya ay nabubuhay. At kung ang kanyang pang-unawa ay mabigo, magkaroon ng pagtitiis sa 
kanya, at huwag mo siyang hamakin kapag ikaw ay nasa iyong buong lakas. Sapagka't ang pagpapagaan 
sa iyong ama ay hindi malilimutan: at sa halip na mga kasalanan ay idaragdag ito upang itayo ka. Sa araw 
ng iyong kapighatian ay aalalahanin: ang iyong mga kasalanan ay matutunaw din, gaya ng yelo sa 
magandang mainit na panahon. Ang umiiwan sa kaniyang ama ay gaya ng kalapastanganan, at ang 
gumagalit sa kaniyang ina ay susumpain: ng Dios. Ecclesiasticus 3:1-16 


Kung didisiplinahin natin ang ating mga anak, iiyak sila ngayon ngunit magsasaya sila 
sa hinaharap. Kung hindi natin sila didisiplinahin, magsasaya sila ngayon pero iiyak 
naman sila sa hinaharap. 


Ang mga bata ang kinabukasan ng ating bayan. Ngunit kung sila ay tatanda nang 
walang disiplina, ano kaya ang magiging kinabukasan ng ating bayan? 


Ang lahat ng masasamang ugali ng isang may sapat na gulang ay ang mga hindi 
naitama o nadisiplina noong siya ay bata pa lamang. Kailangan nating palakihin ang 
kabataan na may takot sa Diyos. 


I took a piece of living clay, And gently formed it day by day 
| came again when years were gone, It was a man | looked upon 
He still that early impress wore, And |I could change him nevermore 


